


| * Y SESSIWN YNC NCHYMRU. 


a A FUOCH chwi erioed mewn Sessiwn yng Nghymru, 
Î Lle mae cyfraith ac ieithoedd yn cael eu cymmysgu ? 
J.x Rhai'n siarad Cymraeg, a'r lleill yn rhai Seisnig, 
A hwythau'r Cyfreithwyr yn chwareu'r ffon ddwybig. 
With their fal de ral lal, &c. 
N 
Wis Bu yno'n ddiweddar ryw helynt ar dreial, 
f “ A'r Ustus ar ddodwy wrth ddywedyd y ddadal ; 
| Í' *. Gasti Gadwalad'o Ben-ucha'r Nant, 


Giniawodd ar Oen i Sion Ty'n-y-pant. 
Fal de ral, &c. 


| p^ Ond Sion aeth i gyfraith trwy lawer o boen, 
“ I wneyd i Gadwalad” roi tâl am yr oen ; 
- A. Chouns'lor o Lundain, gan godi ei glôs, 
A gododd i fyny, to open the Cause, 


| Fal de ral, &c. 
Í ŵ “ Gentlemen of the Jury; 


“ Cadwallader's Dog of Pen-ucha'r-Nant, 

Kill'd a fat Lamb of Sion Ty'n-y-Pant; 

We claim in this Court, without a dispute, 

Value of the Lamb, and all costs of suit.” 

Fal de ral, &c. 


“Nad ydyw Cadwalad” yn cadw'r un Ci:” 
A'r Counsellor a ddwedai, “ Pray, don't be in haste, 
“ If he don't keep aC, he does keep a Gast,” 
Fal de ral, &c. 


, Atebai rhyw Gymru, “ Mae'n hysbys i mi, 
A'r Jury ddywedent, “ Gwybod 'rym ni, 
Na welwyd yn un lle erioed Ast yn Gi; 
Ni ellwch yng Nghymru, gyda'ch cyfraith a'ch Saesneg, 
| Alw caseg yn geffyl, na cheffyl yn gaseg.” 
| í Fal de ral, &c. 
j Ond Sion Robert Rowland o Ben-ucha'r-Dre', 
-_ Ddaeth yno i gyfieithu pob gair yn ei le ; 
w. Âr ol sychu ei drwyn, i gael edrych yn drefnus, 
Fe waeddodd am osteg i ddysgu'r hen Ustus. 
Fal de ral, &c. 





"| 





sgri gd 


2 


“My Lord and Gentlemen of the Jury ; 


“ Ci is a Dog, and Male is a gwryw, 
So Cow is a Buwch, and Bull is a Tarw, 
So Gast is a Bitch, with shaking her cynffon, 
'The same, my Lord, as your Madams in London. 
Fal de ral, &c. 


“ Mae llawer meddyliau, 'rwy'n gofyn eich barn, 
Yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar y gair elwir “ Carn A 
Carn ceffyl, carn twcca, os cyfieithwch o chwith, 
Gellwch alw carn-lleidr, the hilt of a thief.” 
Fal de ral, &c. 


A'r couns'llor ddywedai, “ It appears to me, 
This man lost his Lamb by a Gast or a Ci; 
'The value of the verdiot we easy rejoin— 
My Lord, 'twas a_Cigfran that killed the Oen. 
Fal de ral, &c, 


“ Against such a name there is no aceusation, 
It mentions a dog in this Declaration.” 
“But what is a Cigfran, I can'b make a guess.” 
“ My Lord, 'tis a blackbird that lives upon flesh.” 
1 Fal de ral, &e. 


“ A bird that destroyed the innocent creature, 
Of course he must be of a ravenous nature ; 
He will pick out your eyes, my Lord, in a crack, 
Is just like a lawyer, is always in black.” 
Fal de ral, &c. 


Cofiwch i gyd mai gwell yw cytuno, 
Rhag ofn cael brathiad, os ewch i gyfreithio, 
A myn'd yn y diwedd, ar ol cadw swn, 
Fel yr acth yr Oen bach, rhwng cigfrain a chŵn. 
Fal de ral, &c. 












DIO SION DAFYDD. 





i Gwrand€wch ar Hanes Dic Shon Dafydd, 
Î Mab Hafotty'r Mynydd mawr ; 

5 A'i daid yn d'wedyd bod ei wreiddyn 

OR O Hil gethin Albion Gawr. 


Ni wyddai Dic fawr am lyth'renau, 
a Na'r modd i ddarllen llyfrau llawn, 
DJ Yr, holl addysg ga'dd e' gartre', 

Oedd nyddu, a chardio, a chodi mawn. 


Mewn ffeiriau Dic a fedrai swagro 
Dan dynu am dano'n eitha' dyn ; 
Gwneuthur S^ot a bygwth paffio, 
Ac yno hwylio i ddawnsio ei hun. 


O'r diwedd Dic a ddaeth i Lundain, 

A'i drwyn 'fewn llathen at gynffon llo, 
Ar hyd y ffordd a'i bastwn onen, 

Yr oedd e'n gwaeddu, “ Hai, ptrw, ho 1” 


Feîga'dd le efo Haberdasher, 
Ran ei fod e'n ddewisol iach, 

I fyn'd i gario amryw geiriach, 
Creiau neu ryw binau bach. 


Dechreuodd yno fwrw ei henflew, 
Ca'dd sipoc las a gwasgod wen ; 

Ac i wneyd ei hun yn gryno, 
Dechreuodd hwylio i bowdro ei ben. 


Ond toc fe flinodd ar wasanaeth, 
A mynodd helaeth sAop ei hun, 
Er gwyddai'r cryddion a'r teilwriaid 
Mai mewn dyled oedd y dyn. 


Dechreuodd wybod am y farchnad, 
Ymledu, siarad, a chadw swn ; 

Nid oedd un dyn mor hardd ei ymddygiad, 
Mewn Half Boots a Phantaloon. 


Nol llyneu polyn ac ymchwyddo, 

A'i glustiau'n gryno'n rhwbio ei grys, 
A thorch o fwslin am ei wddw', 

A chylch o fodrwy am ei fys. 


Ar Ddiwsul Die a fyddai'n benaeth, 

c Mewn Gig, a geneth gydag e', 
* Ac yn gwaeddi mewn rhyw lediaith, 

Open the gate, and clear the way. 








4 









Ac wedi gwneyd ei hun i fyny, ' 
I wlad Cymru fe aeth bob cam, — 
Yn ei gadair yn ergydio, 
Yn gwaeddi “ Halo” wrth 'Fotty ei fam. 


A Lowri Dafydd a dd'wedai ar fyrder, a 
“Ai machgen tyner ydwyt ti ?” ' 

“Bachgen !—Tim Cymraeg : hold your pother, ^ 
Mother; you can't speah with me.” 


Xx 


A Lowri a ddanfonai yn union 
Am y Person megys Pab, 
A fedrai grap ar iaith y Saeson, 
I siarad rhwng y fam a'r mab ! 


| 
| 


* 


4 


Yna'r Person 'nol ymbleidio, 
A'i tarawodd ef â'i ffon, î 
Nes oedd Dic yn dechreu bloeddio, i 
'“O iaith fy mam, mi fedra' hon. O | 


t— 


£ 
X 
DD 


'E daflai ei gadair ryw brydnawn, 
Ar ei ben powdwr i bwll mawnog, 


Ac wrth yru yn rhy gynddeiriog, - 
Lle b'uasai gynt yn codi mawn. 


Ar brydnawn 'roedd Dic yn yfwr, y Í 
Ac yn ddwnder bloeddiwr blin ; 
Ac er na cha'dd ef gartre' ond glasdwr, 
Fe aeth yn ddigynwr” yfwr gwin. 


O'r diwedd Dic a aeth cyn dyned, : 
Prin y gallai ddwedyd “ Bw,” er 
A gofyn iddo byddai ffyliaid, o 


“ Mr. Davies, how do you do?” F | 


Aeth i gaboli efo biliau, 
Ac iwneyd rai prydiau lawer tric; 
Mae rhai yn d'wedyd mai o'i anfodd, 
Ond Ow ! ow ! fe dorodd Dic. 


A phan ddarfu am ei gynnydd, 

Roedd rhai yn d'weyd ei fod e'n ffol ; 
A'r lleill yn gofyn mewn llawenydd, 

«“' Wel, Dic Shon Dafydd, dde'st ti'n ol?” 


' Cymmerwch ofal ar bob adeg, 
Rhag ofn rhedeg i'r un rhic, U .j 

Dyn cymmedrol ddeil i fyny, - â 
Cofiwch fel y darfu i Dic, 
Glan-y- Gors. J. JONES. 





